Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXV Blg. 11 
Hunyo 7, 2004 
www. philippinerevolution.org 


Krisis sa pulitika, matabang lupa 


para sa rebolusyon 
apipinto ang pagsambulat ng maigting na krisis 
NE sa naghaharing sistema. Ang dati 
nang maigting na tunggalian ng mga magkaka- 
ribal na reaksyunaryong paksyon ay lalo pang pinati- 
tindi ng naganap na pinakamadaya, pinakamarahas at 
pinakamagulong 
eleksyon sa kasaysa- 
yan ng Pilipinas at 
ng sobra-sobrang 
panggigipit sa mga 
progresibo. Di ma- 
papanatag ang mau- 
upong rehimen. 
Dinala ng nagda- 
ang halalan sa napa- 
kataas na antas ang 
bangayan sa hanay 
ng mga reaksyunar- 
yo. Ang pandaraya, 
panggigipit at pan- 
darahas sa mga lu- 
mahok na progresi- 
bong partido at kan- 
didato, laluna't ma- 
higit sangkatlo ng 
mga pinatay sa pa- 
nahon ng eleksyon 
ay mga kandidato, 
lider at organisador 
ng mga progresi- 
bong partido ay la- 
long nagpasidhi sa 


NDF, nagbantang 
umatras sa usapan 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


PAHINA 3 


galit ng mamamayan sa gubyerno, sa mga sandata- 
hang pwersa nito at sa mga sagad-sagarang reaksyu- 
naryo. 

Pinalalabas ngayon ng kampong Arroyo na naka- 
ungos pa rin siya sa pangunahin niyang karibal sa 


Sumisirit ang presyo 
ng langis 


Aping kalagayan ng 
kababaihang 
magsasaka 


PAHINA 7 PAHINA 8 


eleksyon, sa kabila ng malawakang 
pagtakwil sa kanya ng mamama- 
yan. Ginamit niya ang mga tauhan 
at malaking pondo at rekurso ng 
gubyerno, kabilang ang mahigpit 
na kontrol sa COMELEC, AFP at iba 
pang armadong pwersa ng reaksyu- 
naryong estado, upang manipula- 
hin ang resulta ng halalan. Hindi 
ito matanggap-tanggap ng mga na- 
ging pangunahing kalaban ni Arro- 
yo. Hindi rin ito malunok ng ma- 
mamayang suklam na suklam sa 
rehimeng Arroyo. 

Sabay na naggigiit ng kani- 
kanyang pagkapanalo ang pangka- 
ting Arroyo at pangkatin ni Fernan- 
do Poe Jr. Dahil sa higpit ng girian 
sa pagbibilang ng pinagsanib na 
kongreso sa mga boto para sa pre- 
sidente at bise-presidente, lubhang 
magtatagal pa bago pormal na 
maiproklama ang nanalo sa elek- 
syong pampanguluhan. Tuluy-tuloy 
ding nagmamaniobra ang mga re- 
aksyunaryong oposisyon at nariri- 
yan ang posibilidad na humantong 
ito sa kabiguang makapagproklama 
ng nanalong presidente at bise- 
presidente pagsapit ng nalalapit 
nang dedlayn sa Hunyo 30. 

Sa buong kasaysayan ng mga 
reaksyunaryong eleksyon sa Pilipi- 


Bayan 
Taon XXXV Blg. 11 Hunyo 7, 2004 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


nas, pinakapuno 
ng pagtatalo at pi- 
nakamabagal ang 
eleksyong ito sa 
paglutas kung sino 
ang nanalo sa pag- 
kapresidente. 

Dahil hawak ng 
pangkating Arroyo 
ang mayorya sa 
kongreso, maaa- 
ring maipilit pa rin 
ang kanyang pro- 
klamasyon. Magka- 
gayon man, ang 
pagkakalantad ng 
sistematiko at malawakang dayaan, 
ang napakanipis na pagitan sa bi- 
lang ng boto ni Arroyo at Poe at 
ang mga bagong kaso ng panda- 
rambong at mga anomalya na nala- 
lantad ngayon laban sa rehimeng 
Arroyo ay mag-iiwan lamang ng 
malaking duda sa pagkalehitimo ng 
patuloy niyang paghawak sa ka- 
pangyarihan. 

Hindi kailanman matatahimik 
at hindi mapapalagay ang rehi- 
meng Arroyo sa pag-upo nito sa 
Malakanyang. Mananatili itong sa- 
ligang kahinaan ng paghahari ni 
Gloria Arroyo hanggang sa maibag- 
sak siya sa kalaunan. 


Nilalaman 


Editoryal 


Krisis sa pulitika, paborable sa 
rebolusyon 


Pandaraya at karahasan sa eleksyon 
NDF, nagbabalang aatras sa usapan 
Pagtindi ng krisis pangkabuhayan 


Ilusyon ng pag-unlad 
Ilang tampok na datos 


Sumisirit ang presyo ng langis 


Kalagayan ng kababaihang magsasaka 


Sa ibayong dagat 


Patakaran ng US ang tortyur 


Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


ng malaking kaguluhan sa pulitika. 
Nagsisilbi itong kundisyon sa la- 
long pag-igting ng hidwaan at pag- 
udyok ng marahas na salpukan sa 
hanay ng mga reaksyunaryo. 

Hindi tatantanan ng mga kari- 
bal ni Arroyo ang bawat puwang 
para paigtingin ang mga pag-atake 
at pagpapabagsak sa kanyang pag- 
hahari. Patuloy na malalagay ang 
naghaharing rehimen sa depensi- 
bong pusisyon at pangangalla- 
ngang magtanggol sa napakaala- 
nganing pusisyon nito. 

Dapat puspusang ilantad at sa- 
mantalahin ng mga rebolusyonar- 
yong pwersa at ng mamamayan ang 
ganitong kalagayan ng reaksyunar- 
yong mga naghaharing uri at gub- 
yerno upang mas epektibong mala- 
banan ang kabuuan ng reaksyunar- 
yong paghahari at maisulong ang 
rebolusyonaryong pakikibaka. 

Higit pang mahalaga'y nagsisil- 
bing kundisyon din ito para iba- 
yong makapagpalakas ang mga re- 
bolusyonaryong pwersa, makapag- 
palawak ng rebolusyonaryong nag- 
kakaisang prente at mga taktikal 
na alyansa, makapagsulong ng mga 
pagkilos at pakikibakang armado at 
di armado, makakamit ng mas ma- 
raming mga bentaheng taktikal at 
malayong makaabante ang mga 
pakikibaka ng rebolusyonaryong 
pwersa at ng mamamayan. AB] 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2004 


Mga kaso ng pandaraya 
at pandarahas sa eleksyon 


a kabila ng walang awat at walang pakundangang paninira, 
S pandarahas at pandaraya laban sa mga progresibong partido, 

malayong nanguna pa rin sa eleksyon para sa party-list ang 
Bayan Muna na nakakuha ng tatlong pwesto sa kongreso. Nakapanalo 
rin ang Anakpawis ng dalawang pwesto at ang Gabriela Women’s 
Party, ng isa. Gayunman, nahadlangan ang pagpapanalo ng iba pang 
progresibong partido sa harap ng masugid at garapalang pagkilos ng 
militar, pulis at iba't ibang mga panatikong grupong anti-komunista 


laban sa mga ito. 

Kaalinsabay nito, walang tigil 
pa rin si National Security Adviser 
Norberto Gonzales sa pagsisikap na 
hindi makaupo sa kongreso ang 
mga nanalong progresibong parti- 
do. Bago pa ang eleksyon, pina- 
ngunahan ni Gonzales ang sistema- 
tikong kampanya ng paninira at 
harasment laban sa anim na prog- 
resibong partido. Matapos mabigo, 


ang proklamasyon ng mga progresi- 
bong partido naman ang tinangka 
niyang hadlangan sa pamamagitan 
ng pagtutulak ng diskwalipikasyon 
ng mga ito. 

Upang pagtakpan ang mga ulat 
ng malawakang dayaan at teroris- 
mo sa nakaraang eleksyon, pinag- 
bintangan din nina Gonzales na 
"prente ng komunista" ang Patri- 


ots, isang organisasyong kinabibi- 
langan sa kalakhan ng mga taong 
simbahan na nagtataguyod ng ma- 
linis at kapani-paniwalang elek- 
syon. Pilit na idinadawit ni Gonza- 
les ang Patriots sa umano'y mga 
pakanang destabilisasyon laban sa 
rehimeng Arroyo na tinaguriang 
"Oplan Aklas Bayan" at nitong hu- 
li, ang "Oplan Evergreen." 


NDF, nagbabalang aatras sa usapang pangkapayapaan 


agbabala ang National Democratic Front of the 

Philippines (NDFP) na aatras ito sa usapang 
pangkapayapaan kung hindi marerendahan ng reak- 
syunaryong gubyerno ang patuloy na pagdami ng 
mga kaso ng pang-aabuso sa karapatang-tao na 
inihahasik ng militar at pulisya sa kanayunan. 
Binigyang-pansin din ng NDFP ang mga ulat ng 
malawakang pandaraya at terorismo sa nagdaang 
eleksyon, laluna laban sa mga progresibong parti- 
do. Ani Fidel Agcaoili, myembro ng NDFP peace 
panel at co-chairman ng Joint Monitoring Commit- 
tee (JMC), ang mga pangyayaring ito ay malaking 
balakid sa pagpapatuloy ng usapang pangkapaya- 
paan. Nakatakda ang ikalawang pag-uusap ng NDFP 
at GRP sa Oslo, Norway sa Hunyo 22-25. 

Pinabulaanan ng NDFP ang ipinangangalanda- 
kan ng Armed Forces of the Philippines na paghupa 
raw ng mga paglabag nito sa karapatang-tao. Ayon 
sa KARAPATAN at Ecumenical Movement for Justice 
and Peace (EMJP), nakapagtala sila ng 3,150 kaso 
ng mga paglabag sa karapatang-tao sa 40 buwang 
panunungkulan ni Pres. Gloria Macapagal-Arroyo. 
May 171,369 kataong biktima ng mga pamamas- 
lang, pagdukot, pambobomba, sapilitang ebakwa- 
syon, demolisyon at harasment. Karamihan sa mga 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2004 


ito ay naganap sa kanayunan. Taliwas ito sa sina- 
sabi ni Lt. Col. Daniel Lucero, hepe ng AFP Infor- 
mation Office, na 55 kaso lamang ng pang-aabuso 
sa karapatang-tao ang isinampa laban sa militar 
noong 2003. 

Isinumite naman nitong Hunyo 4 ni Rev. Fr. 
Allan Archebuche, pangulo ng Promotion of Church 
People's Response (PCPR), ang mga kaso ng pagla- 
bag sa karapatang-tao sa kabubukas na upisina ng 
JMC sa Immaculate Conception Parish sa Quezon 
City. Hinihiling ng PCPR ang pag-iimbestiga sa 
serye ng mga pambobomba sa Davao City kung 
saan sangkot sa partikular si Gen. Angelo Reyes, 
dating kalihim sa depensa at ngayo'y namumuno sa 
anti-kidnapping task force ng rehimen. 

Tinukoy din ng PCPR ang mahabang listahan ng 
mga brutal na pamamaslang, mga tangkang pama- 
maslang, mga kaso ng mga desaparecido, mga ha- 
rasment at grabeng pagbabanta laban sa mga sibil- 
yan at aktibista ng mga tropa ng 204th Infantry 
Brigade sa Oriental Mindoro. Naiulat din ang kaso 
ni Biring Pasia, isang 72 taong gulang na magsasa- 
ka mula sa Candelaria, Quezon. Pinaghinalaang ge- 
rilya ng BHB si Pasia at buong araw na tinortyur ng 
mga elemento ng Philippine Army. AB 


Gayunpaman, hindi napigil ng 
malisyosong kampanyang pinangu- 
ngunahan ni Gonzales ang pag-upo 
ng mga progresibong partido. Nai- 
proklama na ang BM, Anakpawis at 
Gabriela. Iginigiit ngayon ng mga 
progresibong partido ang pagtang- 
gal sa pwesto kina Gonzales, mga 
upisyal at tauhan ng militar at pu- 
lisya na direktang nanghimasok sa 
nagdaang eleksyon. 

Ang sumusunod ay ilan lamang 
sa mga insidente ng pandaraya at 
karahasan laban sa mga indibidwal 
at grupong progresibo: 

Sa Southern Mindanao, iniulat 
ng Anakpawis ang malawakang 
pandaraya sa malalayong barangay 
ng Compostela Valley, Davao Orien- 
tal at Davao del Sur. Sa Compostela 
Valley, anito, may 40,000 tagasu- 
porta ang Anakpawis pero 9,000 
lamang sa kanila ang nakaboto. 

Sa Maguindanao, inireklamo ng 
Suara Bangsamoro ang mga kaso ng 
"dagdag-bawas." Halimbawa, sa 
bayan ng Datu Montawal, may 
2,449 boto ang Suara Bangsamoro 
ngunit 606 na boto na lamang ang 
lumabas sa certificate of canvass. 
Sa Sultan sa Barongis, walang na- 
kuha ni isang boto ang Suara 
Bangsamoro nang pangasiwaan ng 
militar ang pagbibilang ng mga bo- 
to. Sa bayan ng Ampatuan, hindi 
tinanggap ng board of canvassers 
ang mga boto ng naturang partido 
dahil sa matinding presyur mula sa 
militar. Samantala, inireklamo ng 
kanilang mga poll watcher sa Sulu 
ang pagbabawal ng Philippine 
Marines sa mga board of inspectors 
na basahin at bilangin ang mga 
boto para sa Suara Bangsamoro. 

May mga pagkakataon na ang 
pagbibilang ng mga boto ay gina- 
wa sa loob ng mga kampo ng mili- 
tar sa Mindanao, bagamat labag ito 
sa batas. Sa Camp Sionco (himpilan 
ng 16th IB) ginawa ang provincial 
canvassing para sa Maguindanao at 
sa Camp Salipada Pendatun naman 
idinaos ang pagbibilang para sa 


4 


mga bayan ng Parang at Matanog 
sa parehong prubinsya. 

Sa Iloilo, hinarang sa mga tsek- 
poynt ng 47th IB ang mga tagasu- 
porta ng Bayan Muna na papunta 
sa mga presinto. Iniulat din na na- 
ngakong magbigay ang mga upisyal 
ng militar ng pabuyang P10,000 sa 
bawat barangay captain na maka- 
kukumbinsi sa mga botanteng hu- 
wag bumoto sa Bayan Muna, Anak- 
pawis at iba pang progresibong 
partido. 


Gayunpaman, hindi 
napigil ng malisyosong 
kampanyang 
pinangungunahan ni 
Gonzales ang pag-upo ng 
mga progresibong 
partido. Naiproklama na 
ang BM, Anakpawis at 
Gabriela. 


Naglipana naman sa mga komu- 
nidad ng Moro sa Maharlika Village, 
Taguig, Rizal at sa mga presinto sa 
Taguig National High School ang 
mga elemento ng Philippine Army, 
Air Force, Navy at Philippine Na- 
tional Police na nagmula pa sa 
Jolo, Basilan at Zamboanga. Sa 
mga komunidad ng Moro sa Quiapo, 
Maynila, labas-masok din ang mga 
elemento ng Philippine Marines at 
pulis sa mga polling precinct. Nag- 
tala ng datos ang mga elemento ng 
Marines habang binusisi naman ng 
mga pulis ang mga tally sheet. 

Noong bisperas ng eleksyon, 
pinasok ng pitong armadong lala- 
king pinaghihinalaang militar ang 
upisina ng Bayan Muna sa Angeles 
City. Kinaladkad, sinipa at binanta- 
ang tumigil na sa kanyang gawain 
si Divine Zamboanga, ang nag- 
iisang kasapi ng Bayan Muna na 
nadatnan nila sa upisina. Nilimas 
ng mga armado ang mga papeles, 
kompyuter at iba pang gamit sa 
upisina. 


Sa isla ng Mindoro, tinadtad ng 
mga tsekpoynt ang mga daan pa- 
punta at mula sa mga pinagsusus- 
petsahan nilang base ng Bayan 
Muna, Anakpawis at iba pang prog- 
resibong partido. Sinita, hiningan 
ng mga sedula at pinabalik ang 
mga galing doon para bumoto sana 
sa mga presinto. Sa mga komuni- 
dad ng mga Mangyan, tulad ng mga 
bayan ng Paluan, Abra de Ilog, Sta. 
Cruz, Mamburao at Baco, tahasang 
nangampanya ang militar laban sa 
mga progresibong partido at para 
sa mga reaksyunaryo at maka-mili- 
tar na kandidato. Sa Mindoro Orien- 
tal, tahasan nilang ikinampanya 
ang makamilitar at pasistang si 
Bert Marasigan para sa pagkagu- 
bernador. 

Pinangasiwaan din nila ang ti- 
natawag na "pala-pala" kung saan 
tinipon nila ang mga Mangyan sa 
ilang lugar para "turuang" magsu- 
lat ng pangalan ng mga ibobotong 
indibidwal na kandidato at grupong 
party list. Ang itinuro nilang isulat 
ay ang pangalan lamang ng mga 
makamilitar at kakutsaba nilang 
kandidato at sa party-list naman 
ang pasistang grupong ANAD. 

Sa Isabela, pinawalambisa na 
ng COMELEC nitong Hunyo 7 ang 
utos ng ilang komisyuner nito no- 
ong Mayo 22 na isuspendi ang 
proklamasyon ni Grace Padaca da- 
hil sa gawa-gawang kaso na isi- 
nampa laban sa kanya ng pinaka- 
mahigpit niyang karibal na si 
Faustino Dy Jr. Ginagawa ng pamil- 
yang Dy ang lahat ng paraan-- 
garapalang pandarahas, pandaraya 
at iba pang maruruming taktika 
para sagkaan ang pagkaproklama 
kay Padaca. Walang kabata-bata- 
yang pinaratangan ni Dy si Padaca 
na nakipagkutsaba sa BHB upang 
mandahas at mandaya para mana- 
lo. Malakas at laganap ang pagtu- 
ligsa ng mga lider-relihiyoso, mas- 
midya at iba't ibang sektor ng 
mamamayan sa paninira ni Dy la- 
ban kay Padaca at sa BHB. AB 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2004 


Ibayong pagtindi ng krisis pangkabuhayan 


walang tigil ang pagsidhi ng krisis sa ekonomya at pagtindi ng 


H abang umiigting ang krisis sa pulitika ng naghaharing sistema, 


paghihirap ng mamamayang Pilipino. Ang mabilis na lumalalang 
paghihikahos ng mamamayang Pilipino ay nagtutulak sa kanila na ipag- 
laban ang kanilang mga pangkabuhayang interes at dalhin ito sa 
larangang pampulitika at rebolusyonaryong pakikibaka. 


Hindi nakapagpapakalma sa 
kumakalam na sikmura ng mama- 
mayan ang isiniwalat ng gubyerno 
na mga estadistikang nagdedeklara 
ng “pag-unlad” ng ekonomya. Ang 
ipinamamaraling 6.4% umanong 
paglago ng lokal na produksyon 
noong unang tatlong buwan ng 
taon ay lumilikha lamang ng 
ilusyon ng pagsulong at huwad na 


larawan ng pag-unlad ng ekonom- 
ya. 

Sa katunayan, ang ekonomya 
ng malakolonyal at malapyudal na 
sistema sa Pilipinas ay lugmok sa 
permanenteng krisis. Nananatili 
itong atrasado, agraryo at di indus- 
triyalisado. 

Naghihikahos ang mamama- 
yang Pilipino at araw-araw ay lu- 


Panandaliang ilusyon ng pag-unlad 


Kee hihimayin ang datos na inilabas kamakailan ng gubyerno 
na naglalarawan ng umano'y 6.4% paglawak sa ekonomya sa 
unang tatlong buwan ng taon, makikitang ang mga salik sa likod 
nito'y pawang di-produktibo at panandalian lamang. Lumilikha la- 
mang ito ng ilusyon ng pag-unlad sa harap ng matagal nang pag- 
katigang at pagdausdos ng ekonomya. 

Ang umano'y paglago ng ekonomya ay dulot ng (1) pagsirit ng 
mga gastusin kaugnay ng eleksyon (5.9%); (2) ang lalo pang 
paglawak ng mga serbisyong pang-telekomunikasyon (13.496) dahil 
sa pagdagdag ng ilang milyong ginagamit na cellphone: (3) panan- 
daliang pagtaas ng produksyong agrikultural dahil nagkataong 
maganda ang klima: (4) alanganing pagbangon ng produksyon ng 
mga pyesang elektronik mula sa pagbagsak na sinapit nito, at (5) 
paglaki ng mga remitans mula sa overseas contract workers (OCW). 

Wala ni isa sa mga ito ang nagpapakita ng tunay na paglago ng 
ekonomya o ng pangmatagalang pag-unlad sa hinaharap. Maging 
ang ibang burges na ekonomista ay duda kung ang sinasabing pag- 
unlad ay tatagal. 

Sa pagtatapos pa lamang ng kwarto noong Marso, bumagsak na 
nang 11% ang manupaktura. Bumagsak muli nang 11.4% ang 
eksport nitong Abril, dahil pangunahin sa pagdausdos na naman ng 
eksport ng semiconductors, ang pyesang elektronik na pangunahing 
eksport ng Pilipinas. Inaasahan ding tutumal ang produksyon sa 
mga susunod na buwan dulot ng sobrang paglaki (13096) ng 
imbentaryo ng mga produktong agrikultural at mga inimbak na 
kalakal noong unang kwarto. Hahatak din nang malaki sa pagbaba 
ng produksyon ang pagbalik sa normal ng mga konsumo matapos 
ang eleksyon, ang tuluy-tuloy na pagtataas ng presyo ng langis at 
ang sobra nang lumalaking depisit sa badyet ng gubyerno at 
kabayaran sa mga utang. AB 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2004 


N 


mulubha ang kanilang paghihirap. 
Patuloy na sumisirit ang mga 
arawang gastusin sa pamumuhay, 
laluna ang mga saligang panga- 
ngailangan ng mamamayan. Sa- 
mantala, ang napakababang naka- 
takdang minimum na sahod ay wala 
pa sa kalahati ng halagang kaila- 
ngan ng isang anim-kataong pa- 
milya para mabuhay nang disente. 
Patuloy namang lumiliit ang hala- 
gang nabibili ng piso. Samantala, 
palaki nang palaki ang bilang ng 
mga walang hanapbuhay. 

Nagngingitngit sa galit ang 
mamamayang Pilipino sa harap ng 
patuloy na lumalalang sitwasyong 
pangkabuhayan at kabiguan ng 
gubyerno na harapin ang mga 
problemang ito. 

Naririyan ang napakaraming 
hinaing: 

b ng mga manggagawa, sa na- 
pakalaki at patuloy na lumalaking 
disempleyo, sa lumalalang kaswali- 
sasyon ng paggawa, sa pagtang- 
ging itaas ang napakababa at di 
nakabubuhay na sahod, sa pagla- 
bag sa kanilang mga karapatang 
mag-organisa at magwelga sa pa- 
gawaan: 

> ng mga magsasaka, sa pa- 
ngangamkam ng mga panginoong 
maylupa, kumprador burges, dayu- 
hang empresa at reaksyunaryong 
estado sa kanilang mga lupain, sa 
kawalan ng tunay na reporma sa 
lupa, sa pagbaha ng mga dayuhang 


5 


produktong agrikultural sa bansa at 
pagpatay sa lokal na agrikultura, 

> ng mga karaniwang kawani 
ng gubyerno, sa napakababang 
sweldo, sa maramihang tanggalan 
bunga ng pribatisasyon at dena- 
syunalisasyon ng mga korporasyon 
ng gubyerno, sa mga pangungura- 
kot at panggigipit sa kanila ng mga 
burukrata sa gubyerno: 

b ng mga kabataan at estud- 
yante, sa palaging pagtataas ng 
matrikula at iba pang gastusin sa 
pag-aaral, sa mababang kalidad ng 
edukasyon at pagtutuon nito sa 
pagluluwal ng mumurahing taga- 
paglingkod sa mga imperyalistang 
korporasyon: 

b ng nakararaming mamamayan 
sa lunsod, sa kawalan ng hanapbu- 
hay, sa mga demolisyon ng tirahan 
at kawalan ng permanente at di- 
senteng matitirhan ng mga marali- 
ta, sa tuluy-tuloy na pagtaas ng 
singil sa tubig at kuryente sa kabila 
ng pagkabulok ng mga serbisyong 
ito at ng malubhang kakulangan sa 
serbisyong pangkalusugan at pag- 
taas ng presyo ng gamot, sa so- 
brang pagtataas ng presyo ng mga 
saligang pangangailangan ng ma- 
mamayan, sa walang tigil na pag- 
taas ng presyo ng mga produktong 
petrolyo at mga karaniwang bili- 
hin, at sa mga karagdagang buwis 
na ipinapataw ng gubyerno. 

Nanggagalaiti ang mamamayan 
sa kasakiman ng mga imperyalista 
at lokal na mga naghaharing uri: sa 
patuloy na panghihimasok ng gub- 
yernong US at mga pandaigdigang 
ahensya nitong International Mo- 
netary Fund, World Bank at World 
Trade Organization at sa pagpapa- 
taw ng mga ito ng mga patakarang 
nagsisilbi lamang sa interes ng 
mga imperyalista at mga lokal na 
galamay nila, sa asal-tutang pag- 
susunud-sunuran ng reaksyunar- 
yong gubyerno sa mga imperyalis- 
tang patakaran ng liberalisasyon, 
deregulasyon, pribatisasyon at de- 
nasyunalisasyon na ibayong nang- 


6 


Malawakang paghihikahos: 
Ilang tampok na datos 


> P464 bawat araw ang kailangan ng isang anim-kataong pamilya 
para sa pagkain, bahay, transportasyon, damit, gamot at iba pang 
saligang pangangailangan sa Kamaynilaan 

b P250 lamang bawat araw ang nakatakdang minimum na sahod sa 
Metro Manila, at mas mababa pa ang sa ibang rehiyon 

> 69 milyon o 90% ng mamamayang Pilipino ang nabubuhay sa 
P137 lamang o mas mababa pa 

> 23.7 milyon o 48% ng mga Pilipinong 15-65 taong gulang, liban 
sa mga estudyante, ang wala o kulang ng hanapbuhay 

> mahigit 250% ang abereyds na itinaas ng presyo ng mga produk- 
tong petrolyo mula nang ipatupad ang batas sa deregulasyon noong 
Abril 1996 

> 253% ang itinaas ng singil sa tubig ng Manila Water noong 1998- 
2003 

> 426? ang itinaas ng singil sa tubig ng Maynilad noong 1998- 
2003 

> 150% ang itinaas ng singil sa kuryente mula 1995 hanggang 2003 
> P100 milyon bawat araw ang kinukurakot ng mga upisyal ng 
gubyerno mula sa kaban ng bayan 


wawasak sa mga produktibong 
pwersa at ekonomya ng bayan, sa 
patuloy na pagpapabaya ng gub- 
yerno sa mga estratehikong indus- 
triya at serbisyong panlipunan at 
pagpapaubaya ng buong kontrol sa 
mga ito sa kamay ng malalaking 
buwayang dayuhan at lokal na 
kapitalista, sa daan-daang bilyong 
pisong nalulustay sa pagbabayad 
ng mga utang ng gubyerno at ng 
mga kumprador burges, sa napaka- 
laking gastusin ng militar at sa 
mga pandarambong, gawaing kri- 
minal, korapsyon at iskandalosong 
luho ng malalaking burukratang 
kapitalista, sa ibinubunga ng lahat 
ng mga ito na ibayong pambubusa- 
bos sa mamamayan. 

Hahantong at hahantong ang 
mga ito sa paglaban ng mamama- 
yan. Haharap at haharap ang reak- 
syunaryong gubyerno sa mga pro- 
testa at pakikibakang sisiklab sa 
buong bansa. 

Mabilis na sumusulong ang ki- 
lusang masa at armadong rebolu- 
syonaryong pakikibaka. Kaalinsa- 


bay nito, sumasambulat ang isang 
pampulitikang krisis na nagbabad- 
yang yumanig sa rehimeng naka- 
upo sa poder. 

Ang pag-iibayo at pagpapala- 
wak ng paglaban ng mamamayan 
para sa mga mahigpit na kinakaila- 
ngang kagyat na kaluwagan mula 
sa mga hagupit ng kasalukuyang 
krisis pang-ekonomya ay tumutuon 
sa saligang pang-ekonomya, pam- 
pulitika at panlipunang mga sulira- 
ning nasa ugat ng kasalukuyang 
sumisidhing krisis. 

Ang pangmatagalang kalutasan 
sa paghihirap ng mamamayan ay 
nakasalalay sa pagwawakas ng ka- 
salukuyang bulok, mapagsamantala 
at mapang-aping sistemang mala- 
kolonyal at malapyudal. Tanging 
ang pagtatag ng bagong rebolusyo- 
naryong kaayusan na malaya, de- 
mokratiko, progresibo at tunay na 
nagsisilbi sa interes at kagalingan 
ng mamamayan ang ganap na 
lulutas sa krisis at mag-aahon sa 
bayan mula sa kahirapan at kaapi- 
han. [AB] 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2004 


Sumisirit ang presyo ng langis 


magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto, may mga pirmi na 


K matas. naisin ng mga dambuhalang kumpanya ng langis na 


silang sangkalan. Madalas, sinasabi ng mga ito na marapat ang 
pagtaas ng presyo dahil palugi umano ang kumpanya. Di kaya naman, 
ibinubunsod umano ito ng pagtaas ng presyo ng krudong langis sa 
pandaigdigang pamilihan. Karaniwan din nilang idinadahilan ang mga 
pagbaba ng halaga ng piso, pagtaas ng mga gastos nila sa operasyon at 


kung anu-ano pa. 

Pawang kasinungalingan ang 
mga ito. Una, wala pang pagkaka- 
taon sa kasaysayan na nalugi ang 
pinakamalalaking dayuhang multi- 
nasyunal na nagmamay-ari ng pi- 
nakamalalaking kumpanya ng la- 
ngis sa Pilipinas. Nitong mga hu- 
ling pagkakataon, di lamang dumo- 
doble ang taunang tinutubo ng 
mga kumpanyang kabilang sa inter- 
nasyunal na kartel sa langis. 

Noong 2002, halimbawa, 298% 
(halos triple) ang abereyds na ini- 
laki ng tubo ng limang pinakamala- 
laking kumpanya ng langis sa daig- 
dig. Nakakalulang halos sampung 
beses (926%) naman ang inilobo 
nito nitong 2003, bunsod ng nag- 
ibayong kontrol ng imperyalismong 
US at UK sa industriya ng langis 
nang sakupin ng mga ito ang Iraq. 
Kabilang sa mga kumpanyang natu- 
ran ang Royal Dutch Shell na may- 
ari ng Pilipinas Shell at ang 
Chevron-Texaco na may-ari ng Cal- 
tex Philippines. 

Ikalawa, tumaas man o bumaba 
ang pandaigdigang presyo ng la- 
ngis, kadalasa'y itinataas pa rin ng 
mga kumpanyang ito ang presyo 
ng kanilang mga produkto. Mas 
mabilis nga lamang ang 
kanilang pagsunggab sa 
pagkakataon kapag 
may kahit bahag- 
yang pagtaas sa 
presyo ng krudong 
langis. Gayong lagi silang may pan- 
dalawang buwang imbak na langis 
na sa lumang presyo pa nabili, 
agad silang nagtataas batay sa pi- 
nakahuling pagtaas ng pandaigdi- 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2004 


gang presyo ng krudong langis. Sa 
kabilang banda, kapag bumababa 
naman ang pandaigdigang presyo 
ng langis, bihirang-bihira ang mga 
pagkakataong nagbababa sila ng 
presyo. 

Matingkad na halimbawa ang 
pinakahuling mga pangyayari. No- 
ong Mayo 14, piso kada litro ang 
agad na idinagdag ng (Caltex at 
Shell sa presyo ng kanilang mga 
produkto nang umabot sa 541.83 
(pinakamataas sa nakaraang 21 ta- 
on) ang presyo kada bariles ng kru- 
dong langis sa pandaigdigang pa- 
milihan. Dadalawang linggo la- 
mang ang pinalipas, nagdagdag na 
naman ng piso ang Shell sa kada 
kilo o P11 sa kada tangke ng lique- 
fied petrole- 
um gas 

(gas na 
panlu- 
to). 


Nitong Hunyo 4 at 5, dinagda- 
gan na naman ng 90 sentimo ang 
presyo kada litro ng mga produk- 
tong petrolyo. Balak pa ng mga 
kumpanya ng langis na magtaas uli 
ng presyo sa susunod na linggo. 
Inaasahang P1.25-P1.80 ang ida- 
ragdag sa presyo ng kanilang mga 
produkto. Sinasamantala ng kartel 
ang pagsirit ng presyo ng krudong 
langis bunsod ng magulong sitwa- 
syon sa Middle East. 

Bagamat mula't sapul ay ganito 
na ang kalakaran, lalo itong bum- 
welo mula nang ipatupad ng reak- 
syunaryong gubyerno ang deregu- 
lasyon ng industriya ng langis no- 
ong 1996. (Tingnan ang tsart.) 

Anu't anuman, ang mga isina- 
sangkalan ng lokal na kartel sa 
langis tuwing magtataas ng presyo 
ay gasgas na gasgas na. Hindi na 
nito napagtatakpan ang katotoha- 
nang kahayukan sa tubo ang nag- 
tutulak pataas sa presyo ng mga 
produktong petrolyo. Ang mga ga- 
nid na kumpanya ng langis ay mga 
eksperto na sa lahat ng klase ng 
pandaraya para tugunan ang kani- 
lang makasariling mga interes. 
(Para sa mas malalim na pagtala- 
kay sa usapin, sumangguni sa pray- 
mer na “Monopolyo atbp.” na inila- 
bas ng Kawanihan sa Impormasyon 
noong Mayo 2002.) 3] 


PRESYO NG MGA PRODUKTONG 
PETROLYO SA ILALIM NG 
DEREGULASYON (1996-2001) 


Abereyds na presyo 


Taon (piso kada litro) 


Ang matinding kaapihan 
ng kababaihang magbubukid 


a 70% ng populasyon ng Pilipinas na binubuo ng mga magsasaka, 
S kalahati ay kababaihan. Tulad ng kalalakihang magsasaka, masidhi 

ang kaapihan at pagsasamantalang dinaranas nila dulot ng pyudal 
at malapyudal na kaayusan sa kanayunan. Kapwa nilang mabigat na pa- 
sanin ang laganap na kawalan ng lupa. Dagdag dito, malaking bahagi ng 
ani na kinokonsumo o pinagkakakitaan nila ay kinukuha ng mga nagsa- 
samantalang uri sa pamamagitan ng mataas na upa sa lupa at gastos sa 
produksyon, usura, at pambabarat sa presyo ng kanilang mga produkto. 
Napakababa rin ng sahod na tinatanggap ng mga manggagawang bukid, 


babae man o lalaki. 

Higit sa dinaranas ng kalalaki- 
hang magbubukid, ang kababai- 
hang magsasaka ay dumaranas ng 
dagdag na pagsasamantala. Maba- 
ba ang pagtingin sa mga babae sa 
lipunang malakolonyal 
at malapyudal. Sa 
kanayunan, karani- 
wa'y ikinakahon si- 
la sa tahanan bi- 
lang asawa at 
ina na ang res- 
ponsibilidad la- 
mang ay kaugnay f i 
ng mga usaping j4 
pampamilya. 

Ni hindi kinikila- 
la sa mga upisyal na 
estadistika ang kani- 
lang matingkad na 
papel sa produksyon. 
Ayon sa isang pag- 
aaral, 47.55% lamang 
ng kababaihan sa kana- 
yunan ang aktwal na ibini- 
bilang sa pwersa ng pagga- 
wa. Sa kabilang panig, 
84.24% ng kalalakihan ay 
kasama sa pwersa sa pro- 
duksyon sa kanayunan. 

Bukod rito, karani- 
wang mas mababa 
ang sahod o kitang f£ 
kababaihan kum- £ 
para sa mababa 
na ngang nata- 


tanggap ng 
mga lalaki sa 
8 


kanayunan. Ayon sa isang sarbey 
na isinagawa ng National Statistics 
Office (NSO) noong 1997, mas ma- 
taas nang P14.92 ang ibinabayad 
sa mga lalaki kaysa mga babae pa- 
ra sa isang araw na trabaho. Mas 
mataas naman nang P6.26 
ang tunay na halaga ng ara- 
wang sahod ng kalalakihan. 
Ayon pa sa NSO, 52% ng 2.96 
milyong kababaihang 
manggagawang bukid 
noong 2002 ay naka- 
kategorya bilang un- 
paid family workers 
dahil wala silang 
tinatanggap na 
sahod sa pagta- 
trabaho para sa 
pamilya. 

Sa mga pa- 
layan at mai- 
san, umaabot 
lamang sa P80 
bawat araw ang ibini- 
bigay sa mga babae 
samantalang P100 na- 
man ang sahod ng 
mga lalaki. 

Mas mababa pa 
ang natatanggap ng 
kababaihan sa ibang 
lugar. Sa Negros, P50 
bawat araw lamang 
ang tinatanggap ng 
kababaihang pana- 
panahong mangga- 
gawang bukid. Sis- 


temang pakyaw naman ang ginaga- 
mit sa pagdadamo kung saan 
binabayaran lamang ng P600 kada 
ektarya ang 15-20 kababaihan. Ang 
bawas na sahod ng kababaihan ay 
lalong nagpapahirap sa kanilang 
mga pamilya na makatugon sa 
P398.28 na kailangan ng isang 
anim-kataong pamilya araw-araw 
ayon sa pagtaya ng gubyerno mis- 
mo para sa mga eryang agrikultu- 
ral. 

Mula nang isabak ng rehimen 
ang ekonomya ng Pilipinas sa “glo- 
balisasyon” sa pamamagitan ng 
pagpapaloob sa General Agreement 
on Tariffs and Trade at World Trade 
Organization (WTO), binaha ng mga 
murang imported na mga produk- 
tong agrikultural ang bansa. Nag- 
dulot ito ng lalong pagbagsak kap- 
wa ng produksyong agrikultural at 
ng kabuhayan ng masang magsasa- 
ka. Lalong tumaas ang bilang ng 
mga babaeng walang hanapbuhay 
sa kanayunan. Makikita pa rin ito 
kahit sa mga pinaliit na estadistika 
ng gubyerno. Mula sa 8.4% ng nai- 
talang kababaihang walang hanap- 
buhay sa kanayunan noong 1988, 
tumaas ito sa 10.1% noong 1998. 
Naging 10.6% ito noong 2001 tat- 
long taon matapos pumaloob ang 
bansa sa WTO. 

Ang patuloy na pananalasa ng 
“globalisasyon” sa buhay at kabu- 
hayan ng mga magsasaka ay nagtu- 
tulak sa mga babae na lisanin ang 
kanilang mga komunidad upang 
humanap ng dagdag na mapagka- 
kakitaan. Karaniwan nilang pinapa- 
sok ang pagiging tindera o sales- 
lady, labandera, katulong sa bayan 
o sa Maynila; o kung nakapangingi- 
bang-bansa, bilang katulong kung 
hindi man tagabigay-aliw. Dahil sa 
malaking kawalan ng pagkakataong 
makakita ng matinong trabaho, 
marami rin ang nasasadlak sa 
prostitusyon at iba pang antisosyal 
na aktibidad para lamang may 
pagkakitaan. 

Isa pang malupit na bigwas sa 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2004 


buhay at kabuhayan ng masang 
magsasaka ang militarisasyon sa 
kanayunan. Kaakibat nito ang hu- 
mahabang listahan ng mga pagla- 
bag sa mga karapatang-tao. Bukod 
sa mga kaso ng pagpaslang, pag- 
dukot, iligal na pang-aaresto, 


pwersahang pagpapalikas, panini- 


Higit na mahigpit ang 
pangangailangan ng 
kababaihan na basagin ang 
umiiral na bulok na sistema 
ng lipunang Pilipino. 


ra ng mga pananim at mga kaga- 
mitan, maraming babae ang nagi- 
ging biktima ng sekswal na pang- 
aabuso ng mga pwersang militar 
at paramilitar. Sa Cordillera pa la- 
mang, umabot sa 25 ang naitalang 
kaso ng panggagahasa, tangkang 
panggagahasa at sekswal na ha- 
rasment mula 1986 hanggang 
2002. 

Higit na mahigpit ang panga- 
ngailangan ng kababaihan na ba- 
sagin ang umiiral na bulok na sis- 
tema ng lipunang Pilipino. 

Ang kababaihan ay nagtatag- 
lay ng karapatang kapantay ng sa 
kalalakihan na lumahok sa produk- 
syon at tamasahin ang mga ani ng 
kaunlaran, serbisyong panlipunan 
at iba pang benepisyo mula rito. 
May kapantay silang karapatan na 
makilahok sa pulitika at iba pang 
mga usapin labas sa tahanan at 
mapaunlad ang kanilang kaisipan 
at mga kakayahan bilang mama- 
mayan. AB] 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2004 


SA IBAYONG DAGAT KP 


Upisyal na patakaran ng US 
ang paggamit ng tortyur 


tiko at laganap na paggamit ng mga pwersa ng US ng tortyur sa 


S a nakaraang ilang linggo, sunud-sunod na nabunyag ang sistema- 


mga mandirigma at maging mga sibilyang Iraqi sa kulungan ng 
Abu Ghraib. Sinikap itong pagtakpan ng mga upisyal ng gubyerno at 
militar ng US. Ang mga ito diumano ay gawa lamang ng ilang bulok na 
indibidwal at hindi kailanman hinihikayat ng US. 


Sa katunayan, ang paggamit 
ng US ng tortyur, pang-aabuso at 
brutalidad laban sa mga sibilyan 
at bihag ng digma ay isang sadya 
at laganap na patakaran. Hindi ka- 
kaiba ang mga pangyayari sa Abu 
Ghraib at sa iba pang kulungang 
pinatatakbo ng US sa iba pang da- 
ko ng mundo. 

Ang burukrasyang militar ng 
US ang siya mismong nagluluwal 
ng mga libro at manwal sa "syen- 
sya" at mga teknik sa tortyur na 
ginagamit ng mga sandatahang 
pwersa nito. Nagpapatakbo ito ng 
mga paaralan, katulad ng School 
of the Americas, na nagsasanay ng 
mga regular na pwersang militar 
at pulis at mga grupong vigilante 
at paramilitar mula sa iba't ibang 
bahagi ng mundo sa pinakaaban- 


teng paraan ng tortyur, ekstorsyon 
at asasinasyon. Ang mga sinanay 
rito ay naghasik ng pinakamasasa- 
hol na kaso ng panonortyur, pang- 
mamasaker at terorismo ng estado 
sa mundo. 

Nabunyag noong nakaraang 
taon na aprubado ng Defense De- 
partment ng US ang paggamit ng 
20 teknik sa interogasyon ng mga 
bihag sa digmaan. Kabilang sa 
mga teknik na ito ang paggamit 
ng sikolohikal at pisikal na dahas. 

Ginawang upisyal na patakaran 
ang paggamit ng pinakabrutal na 
mga pamamaraan. Kabilang dito 
ang walang taning na solitary con- 
finement (detensyon nang nag- 
iisa), sobrang pananakot at ingay 
upang hindi makatulog ang mga 
bilanggo at pagmanipula sa kani- 


lang pagkain. Dagdag dito, pinahintulu- 
tan ding hubaran, hiyain at tratuhing 
hayop ang mga bilanggo. 

Sa Afghanistan, libu-libong bilang- 
gong Taliban na nabihag ng mga pwer- 
sang Amerikano noong Nobyembre 2001 
ang isiniksik lamang sa mga container 
van at hinayaang mamatay sa gutom at 
sobrang init. Dokumentado rin ang pag- 
gamit ng tortyur at pagpatay ng mahigit 
3,000 kalalakihang Afghan sa kulungan 
ng Mazar-i-sharif sa base militar ng US 
sa Afghanistan. Katulad ng nangyari sa 
Abu Ghraib, nabunyag din ang kahayu- 
pan ng mga pwersang Amerikano nang 
lumabas sa mga pahayagan at telebi- 
syon ang mga litrato ng mga bilanggong 
Afghan na nakahubad, nakatali at binu- 
salan. Hindi ligtas maging ang Amerika- 
nong si John Walker Lindh na nabihag 
kasama ng mga pwersang Taliban at na- 
kilala bilang "American Taliban." Ibi- 
nunyag ni Lindh na kabilang siya sa mga 
bilanggong ikinulong sa container van 
na walang pumapasok na hangin, tubig 
at pagkain. Hinubaran at itinali rin siya 
na parang hayop upang hiyain at taku- 
tin. 

Sa base militar nito sa Guantanamo, 
Cuba, pinatatakbo ng US ang Camp X- 
Ray kung saan dalawang taon na silang 
iligal na nagkukulong ng mahigit 600 na 
bihag na umano'y mga terorista. Tuma- 
tanggi ang US na ipailalim ang mga ito 
sa Geneva Conventions na gumagabay sa 
wasto at sibilisadong pagtrato sa mga 
bihag ng digma. Walang kinikilala ang 
US na anumang karapatang-tao ng mga 
bilanggo rito. Ayon sa ilang napalaya na 
bunga ng mga pagkakasiwalat at kam- 
panya laban sa mga kahayupan ng US sa 
Guantanamo, dumaranas ang mga bi- 
langgo roon ng pinakamalulupit na tor- 
tyur at pang-aabuso sa kamay ng mga 
nag-iimbestiga at mga gwardya. 

Kahit na sinasabi ng mga upisyal ng 
gubyerno at militar ng US na may pag- 
kakaiba ang mga patakaran at pamama- 
raan sa pagtrato nila sa mga bilanggo sa 
Guantanamo, sa kalahatan ay parehong 
mga patakaran at pamamaraan ang gi- 
nagamit nila sa mga bihag nila sa Af- 
ghanistan, Iraq at iba pang lugar. AB] 


10 


N BALITA | 


Reyd sa Pampanga, tagumpay 


NAGULANTANG si SP04 Pedro 
David nang salakayin ng 10- 
kataong yunit ng BHB ang 
mag-isa niyang binabantayang 
detatsment ng PNP sa Bulaon 
Resettlement Site sa City of 
San Fernando, Pampanga no- 
ong Mayo 26. Hindi na siya na- 
kapanlaban. Nasamsam sa him- 
pilan ang limang ripleng M16 
at isang pistolang 9mm. Naga- 
nap ang buong pangyayari sa 
loob lamang ng sampung minu- 
to. 

Nang dumating ang panak- 
lolong pwersa na pinanguna- 
han ni Supt. Nicanor Targa, he- 


pe ng pulisya ng San Fernando, 
sabay-sabay na pinatay ng mga 
residente ang mga ilaw sa kani- 
lang mga bahay. Dahil sa pa- 
ngambang matambangan, na- 
pilitang umatras ang mga ka- 
away. Ang lugar ay komunidad 
ng 2,000 pamilyang napalikas 
sa kanilang lugar nang pumu- 
tok ang Mt. Pinatubo sa Zam- 
bales noong 1991. 

Noong Mayo 21 naman, ti- 
nambangan ng BHB ang ilang 
elemento ng PNP sa Porac, 
Pampanga. Napatay ang isang 
ahente sa paniktik habang su- 
gatan ang isa pa. 


Militar, utak sa pagdukot sa isang upisyal ng DENR 


KINUNDENA ni Jorge “Ka Oris” 
Madlos, tagapagsalita ng Na- 
tional Democratic Front-Minda- 
nao, ang mga yunit ng AFP sa 
Agusan del Norte bilang utak 
sa pagdukot kay Cristopher Kui- 
zon, regional technical director 
for operations ng Department 
of Environment and Natural Re- 
sources (DENR) sa Caraga no- 
ong Mayo 29. Si Kuizon ay di- 
nukot ng Bungkatol Liberation 
Front (BLF), sa Buenavista, 


Agusan del Norte. Ayon kay Ka 
Oris, hindi nagustuhan ng AFP 
ang seryosong pagpapatupad 
ni Kuizon sa kampanya ng 
DENR laban sa illegal logging. 

Ang BLF ay isang grupong 
paramilitar nag-oopereyt sa ha- 
nay ng mga Lumad sa Caraga. 

Napilitan ang BLF na pala- 
yain si Kuizon matapos atasan 
ni Ka Oris ang BHB na maglun- 
sad ng operasyong panaklolo sa 
kanya. 


Matrikula sa kolehiyo, tataas nang 15% 


NAKATAKDANG itaas nang ma- 
higit 15% ang matrikula sa 
mga kolehiyo at unibersidad 
ngayong pasukan. Aabot sa 
214 kolehiyo ang magtataas ng 
kanilang mga singil. Sa kasalu- 
kuyan, aabot na sa P313.20 
kada yunit ang abereyds na ma- 
trikula. 

Pinakamatarik ang pagtaas 


ng matrikula sa Metro Manila. 
Sa 83 kolehiyo at unibersidad 
rito, tataas nang abereyds na 
P60 ang kasalukuyang P614.50 
kada yunit. Pumapangalawa ri- 
to ang Region 7 (P34.40 kada 
yunit). Pangatlo naman ang 
Region 11 kung saan itataas 
nang abereyds na P33.35 kada 
yunit ang matrikula. 


ANG BAYAN Hunyo 7, 2004 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXV Blg. 11 
Hunyo 7, 2004 
www. philippinerevolution.org 


Krisis sa pulitika, matabang lupa 


para sa rebolusyon 
apipinto ang pagsambulat ng maigting na krisis 
NE sa naghaharing sistema. Ang dati 
nang maigting na tunggalian ng mga magkaka- 
ribal na reaksyunaryong paksyon ay lalo pang pinati- 
tindi ng naganap na pinakamadaya, pinakamarahas at 
pinakamagulong 
eleksyon sa kasaysa- 
yan ng Pilipinas at 
ng sobra-sobrang 
panggigipit sa mga 
progresibo. Di ma- 
papanatag ang mau- 
upong rehimen. 
Dinala ng nagda- 
ang halalan sa napa- 
kataas na antas ang 
bangayan sa hanay 
ng mga reaksyunar- 
yo. Ang pandaraya, 
panggigipit at pan- 
darahas sa mga lu- 
mahok na progresi- 
bong partido at kan- 
didato, laluna't ma- 
higit sangkatlo ng 
mga pinatay sa pa- 
nahon ng eleksyon 
ay mga kandidato, 
lider at organisador 
ng mga progresi- 
bong partido ay la- 
long nagpasidhi sa 


NDF, nagbantang 
umatras sa usapan 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


PAHINA 3 


galit ng mamamayan sa gubyerno, sa mga sandata- 
hang pwersa nito at sa mga sagad-sagarang reaksyu- 
naryo. 

Pinalalabas ngayon ng kampong Arroyo na naka- 
ungos pa rin siya sa pangunahin niyang karibal sa 


Sumisirit ang presyo 
ng langis 


Aping kalagayan ng 
kababaihang 
magsasaka 


PAHINA 7 PAHINA 8 


Mga instruksyon sa paglilimbag 

1. Ang pahina 11, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapusyaw ang 
masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag sa 
paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa panugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


